


| 
î 


h 
| 
4 
i 








Damwain Arswydus yn 
Neheudir Cymru: 


OFNIR FOD 


434 Wne5DÌ EUO LLADD! 


GWRHYDRI Y GWAREDWYR. 


o 








Boreu Mawrtu, Hydret 14, 1913, am wyth o'r gloch, yn 


Senghenydd, D.C., dgwyadodd uu o'r damweiniau mwyaf ar- 
Bwydus a gymerodd le erioed yn Mhrydain Fawr. 

Am 6 o'r gloch disgynodd 935 i lawr u'r i'wll i ddechreu eu 
dyddio! wauh. Dwy awr wedi hyny clywid ysgydwad ddych- 
ryullyd â urwyddai fod ffrwydriad wcdi digwydd yn y ìle a 
adnybyddir fel yr Universal. Mor ofnadwy oedd y ffrwydriad 
fel y chwythwyd y peinianau uwchben y pwll yn yíílon, a. 
lladdwyd dyn o'r enw Jonn Moggridge, a edrychai ar ol y 
swnals.. Hyrddiwyd ef i'r awyr, u disgynodd i'r ddaear yn 
gorph dwrnedig— ei ben wedi ei chwytnu oddiar ei yegwyddau. 

Disgynoda amryw o wirfoddolwyr i lawr i'r pwll yu ddioedi, 
& daeinant ar draws niter a ddymion oeudynt wedi gwasgu at 
eu gìiyud mewn gwahanol! ranau o'r pwll, ac yn fuan dygwyd 
827 i fyny ì'r gwyneb. Parhawyd yn y gwaith irwy y nos â 
chafwyu hyd i 29 yn ychwanegol. [rwy fod y pwll mewn 
rhanau,ar dan, yr oedd gwaith y gwuredwyr yn anhawdd a 
pheryglus aros beu, 

Gwelir maint y golled i bentreíydd Senghenydd ac Aber yn 
y ffaith foa 90U o ïara-enillwyr wedi eu lladd, yn gadael 204 o 
weddwon a 8UU o blaut amddifaid yn y lleoedd hyny, Pan yr 


' ychwanegir teuluoedd trallodedig Caerphilly, Nelson, Caer- 


dydd, a ìleoedd ereill, bydd nifer y rhai a ddibynent am gyn- 


haliaeth ddyddiol ar latur y rhai a laddwyd yn rhifo dros fil o 


eneidiau ! 
g— 
Newydd pruddaidd fflachiwyd heddyw 
Gan y wifren trwy y tir 
Am alaethus, farwol ddamwain. 
Edy ôl am amser hir; 














2 


Llawer male a hoffus briod, 
” Ieuainc blant o bob ryw radd, 
A alarant am anwyliaid— 


Yn y glô-bwll wedi'u Hadd! 


Yn Morganwg bu y danchwa, 
Yn Senghenydd, ger Caerdydd, 
Enw eilw prudd adgofion 
Am ffrwydriadau eraill sydd 
Wedi digwydd yn y llecyn,— 
Chwerw yw eu côf o hyd— 
Rhandir enwog am. ei mwnau 
A anfonir dros y byd.. 


*Roedd'!naw cant o'r gweithwyr druain 
Wrth eu gorchwyl wyth o'r gloch, 
Pan y clywid trwy yr ardal 
Sŵn a welwai lawer boch.: 
Ergyd greodd ofn a dychryn, 
Ddygodd bang i lawer bron, 
Ac ar fyrder rhuthrodd cannoedd 
At y Pwll lle deuai hon. 


Poen a phryder lanwai mynwes. 
Pawb oedd yno, bach a mawr; 
Ofnid mai lladdedig pob-dyn 
O'r naw canwr oedd i lawr, 
Âc 'roedd eofro tanchwa arall 
A ddigwyddodd yn 'run fan, 
Pan y lladdwyd pawb ond un-dyn, 
Yn lladd gobaith oedd ond gwan. 


Trwm arswydol oedd yr ergyd, 
A distrywiol yn mhob modd : 
Pen y pwll ddioddefodd effaith 
Canlyniadau erch a rodd ; 
Yno lladdwyd dyn anffodus 
Safai ugain llath o'r fan, 


3 


Ei ben chwythwyd mewn amrantiad— 
Ei"gorph gafwyd yn ddau ran, ' 


Ebrwydd ffurfiwyd mintai luosog 
O wyr dewr i fyn'd i lawr, 

Ac er fod y Pwll yn danllyd, 
Cafwyd nifer oedd' yn fawr 

O wroniaid oeddynt barod 
I beryglu 'u bywyd pryd 

Er ymestyn cu ymwared,— 
Haeddant ddiolch yr holl fyd! 


Am hic amser, yn bryderus, 
Safai'r dorf mewn braw ac ofn, 

A phan dreiglai y munudau 
Gobaith ddiffai yn mhob bron : 

Ofnid mai c'laneddau meirwon 
Oedd y gweithwyr oll i gyd, 

Nad diangol 'run o honynt— 
Ond preswylwyr arall fyd. 


Ond yn fuan gwawriodd gobaith, 
Gwelwyd llu yn d'od i'r lân :' 
Dros dri chant o ddynion ddygwyd 
Mewn byr amser tua glân, 

A chaed gair fod y gwaredwyr 
Yn ddi-ildio yn y gwaith 

O waredu'r anffodusion— 
A ddisgwylient amser maith. 


Dydd a nos y pery'r ymdrech, 
Ond gofidus nodi'r ffaith 
Mai ychydig oedd y nifer 
Gaed yn fyw o'r deifiol waith, 
Ac 'roedd siom y presenolion, 
Mewn pangfeydd am ffryndiau cu 
Yn trymhau ac angerddoli, 
Oín gynyddai,—gobaith ffŷ, 

























Ŵr. 
Trwy y dydd er pob peryglon, 








Awyr afiach, marwol nwy, 
Gwnaeth yr arwyr hyn eu goreu— 
A6 Bid gall'sent wneuthur mwy! ,, 
Clog/00 iddynt am ei dewrder 
A'u hegnion trwy y dydd 


I waredu eu cyd-ddynion, 
O'u peryglon, dwyn hwy'n rhydd. 


Pedwar cant o ddynion ffoenus— | 
Mae y rhif yn íwy na hyn— 
Wedi'u hyrddio i dragwyddoldeb, 
| Edrych wna y byd yn syn! cŵ 
”.Tadau, brodyr, unig noddwyr , 
'syRhai yn awr mêwir galar sydd“ ^d 
Ffon eu bara wedi jmyned— Ŵr | 


Cwyn y weddw gyfyd heddyw - 
At drugarog, rasol Dduw, | 
Cri y plant amddifaid hefyd— | 
Ef eu Noddwr hefyd yw ; | 
Boed i galon pawb o'n pobl 
Gofio angen sydd mor. fawr, 
Ac ymestyn i'r trueiniaid 
Gymhorth ddyga iddynt wawr ! 


NO] | | 





Evan Williams Market “Place, Bangor; 





